G 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL Blg. 21 
Nobyembre 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Malalaking mandarambong, palayasin! 


ang idinulot ng huling magkasunod na mga bag- 

yo kung gaano katindi at kalawak ang pangwa- 
wasak, paghihirap at pagdurusang dinaranas ng bayan 
sa kamay ng malalaking komersyal na pagmimina, 
pagtotroso at iba pang mapandambong na negosyo ng 
malalaking kapitalistang dayuhan at lokal. Malaon at 
paulit-ulit na itong napatutunayan sa kasaysayan ng 
bayan. 

Sa kabila ng pananalanta ng mga kumpanyang ito, 
sila ang patuloy na binibigyang-prayoridad ng nagha- 
haring papet na estado. 

Kabilang ang Pilipinas sa limang bansa sa buong 
daigdig na may pinakamayayamang deposito ng mine- 
ral. Ikalawang pinakamayaman ito sa ginto, pangat- 
long pinakamayaman sa tanso, at pang-anim sa chro- 
mite. Kabilang ang bansa sa sampung nangungunang 
pinagkukunan ng mga mineral na ito. Mayaman din 
ang bansa sa pilak, nickel, marmol, limestone, clay (lu- 
wad) at feldspar. 

Ngunit ang malalaking dayuhan at kumprador na 
kumpanya sa pagmimina na humuhuthot nito at ang 
mga kasabwat nila sa naghaharing uri ang tanging na- 
kikinabang sa yamang mineral ng bayan. 

Ang Philippine Mining Act of 1995, na nagbi- , 
bigay ng ibayo pang mga pribilehiyo sa mga dayu- j 
hang kumpanya sa pagmimina ay puspusang iti- 
nutulak mismo ni Gloria Arroyo, na isa sa mga 
pangunahing nagbalangkas ng batas na ito no- 
ong siya'y senador pa. Pinahihintulutan nito 
ang pagpasok at operasyon ng mga minahang “4 
100% pag-aari ng mga dayuhang kumpanya at 
ang pagmimina nang hanggang 75 taon sa hanggang 


Ner ng matindi at malawakang kapinsala- 


Pagmimina ng coal 
sa Surigao del Sur 
PAHINA 4 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Malaking baha 


sa Laguna at NCR 
PAHINA 8 


tig-81,000 ektarya bawat konsesyon at hanggang tig- 
400,000 ektarya bawat kumpanya. Lubusan silang ini- 
lilibre sa buwis sa kita. Pinoprotektahan ang kanilang 
puhunan, at may laya silang iuwi ang lahat ng kani- 
lang tubo at kapital. Noong 2003, naglabas pa si Ar- 
royo ng Executive Order 270 (National Policy Agenda 
for Revitalizing Mining in the Philippines) para ibayo 
pang mapadali ang proseso ng pagpapahintulot ng 
papet na gubyerno sa malakihang dayuhan at kompra- 
dor na pagmimina. 

Ang kaakibat ng malakihang komersyal na pagmi- 
mina na malawakang pang-aagaw ng lupang ninuno, 
pinsala sa kapaligiran at pagkawasak ng kabuhayan ay 
nagbubunsod ng malakas na pagtutol ng mamamayan. 


Sa harap nito, pagkaupong-pag- , 
kaupo ni Arroyo noong 2001 ay 
agad gumawa ng pagtatayang pag 


panseguridad ang Ma- 


lacahang sa mga 


ie BP 
IS PET 


NAS, 


a N 
i 


18 armas, nasamsam 
sa ComVal 
PAHINA 11 


eryang may banta sa “kapayapa- 
an.” Tinukoy dito na mahigit 60% 
ng naturang mga lugar ay kinaro- 
roonan ng malalaking minahan. 
Malaking bahagi ng mga lugar na 
ito ay tinukoy ding pinagpupuga- 
ran umano ng Bagong Hukbong 
Bayan. Dahil dito'y pinag-iibayo 
ang paglulunsad ng mga kontra- 
gerilyang operasyong militar para 
protektahan ang malalaking kum- 
panya sa pagmimina. Kaalinsa- 
bay, ang mga protesta at pagla- 
ban ng mamamayan sa mga lugar 
na ito ay tinatapatan ng matin- 
ding panunupil. 

Sa kabila nito, kaliwa't ka- 
nang sumisiklab ang mga pagla- 
ban ng mamamayan sa mga man- 
darambong na nagwawasak ng ka- 
likasan, sumisira sa kanilang ka- 
buhayan at naglalagay sa kanila 
sa panganib tuwing may mga sa- 
kuna. Sa iba't ibang panig ng 
bansa, nabubuo ang malawak na 
pagkakaisa ng iba't ibang sektor 
na kumikilos laban sa mga opera- 
syon ng malakihan at komersyal 
na pagmimina at pagtotroso. Si- 
nisingil nila ang rehimeng Arroyo 
na pangunahing responsable sa 
lalong pag-igting ng pandaram- 
bong nitong nakaraang mga taon. 


BAYAN 
Taon XL Blg. 21 Nobyembre 7, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Kumikilos ang mga rebolusyo- 
naryong pwersa na kaisa ng ma- 
mamayan sa pagtatanggol ng 
pambansang patrimonya at kali- 
kasan. 

Bilang tugon at pagsuporta sa 
pakikibaka ng mamamayan, ku- 
mikilos ang mga armadong rebo- 
lusyonaryong pwersa upang paru- 
sahan ang pinakamapaminsala at 
pinakamalulupit na dayuhan at 
komprador na mandarambong. 
Ang gayong mga aksyon ay kina- 
kailangan upang hadlangan ang 
pamamayagpag ng mga sagadsa- 
ring mandarambong na ito, laluna 
sa mga lugar na sakop ng rebolu- 
syonaryong kapangyarihan. 

Sa gayon, kabilang sa mga 
pangunahing target ng atake ng 
mga rebolusyonaryong armadong 
pwersa ang mga pwersang militar, 
paramilitar at panseguridad na 
ginagamit ng mga mandarambong 
sa pagtatanggol ng kanilang ma- 
pangwasak at anti-mamamayang 
mga empresa. 

Determinado ang mamama- 
yang Pilipino at ang rebolusyona- 
ryong kilusan na labanan, pilayin 
at palayasin ang mga mandaram- 
bong at ang pasistang tagapag- 
tanggol ng mga ito. ABI 


Nilalaman 


Editoryal: 

Malalaking mandarambong 
Komersyal na pagmimina 
Paramilitar para sa mga minahan 
Coal mining sa Surigao Sur 
Pagmimina sa Panay 
Pagmimina sa Negros 
Pagmimina sa Cordillera 
SUDECOR: Tagapaminsala 
Malaking baha sa Laguna at NCR 
Relief operations sa NCR 

DSWD, sinungaling 

18 armas, nasamsam 

Tropang Amerikano sa Bukidnon 
Pananalanta ng estado 

Gera ni Obama sa Afghanistan 


Malakihang 
komersyal 
na pagmimina 


agsapit ng Disyembre 2008 ay 

may inaprubahan nang 319 na 
kasunduan para sa malakihang pag- 
mimina ang gubyernong Arroyo. 
Saklaw nito ang 722,000 ektarya sa 
buong bansa. Mga lupang ninu- 
nong inagaw sa mga pambansang 
minorya ang saklaw ng 18 sa 24 na 
prayoridad na eryang naibukas na 
sa malalaking dayuhan at kumpra- 
dor na pagmimina. 

Umaabot sa 14.5 milyong ek- 
tarya o halos kalahati ng kabuuang 
erya ng bansa ang saklaw ng iba 
pang luma at bagong mga aplika- 
syon: mahigit 2.7 milyong ektarya 
para sa kasunduang pinansyal/tek- 
nikal (Financial-Technical Agree- 
ment o FTAA), mahigit 2.7 milyong 
ektarya rin para sa kasunduang 
pagbabahagian ng produksyong 
mineral (Mineral Production Sha- 
ring Agreement o MPSA) at mahigit 
siyam na milyon pang ektarya para 
sa eksplorasyon (Exploration Per- 
mit Application o EPA). Mahigit 
53% ng mga ito ay nasa lugar ng 
mga pambansang minorya. 

Karamihan na rin sa mga mina- 
hang binubuksan nitong nakara- 
ang dekada ay nagsasagawa ng 
open-pit mining kung saan mala- 
wakang hinahalukay ang lupa at 
todo-todong kinakalbo ang mga 
kagubatan at kabundukan para 
mas madaling makuha ang hina- 
hanap na mineral. Kasabay nito ay 
pinahihintulutan din ang mga mi- 
nahang hukayin ang malawak na 
kagubatan at pumutol ng mga ka- 
hoy para gumawa ng mga daan, 
mga gusali at iba pa nilang panga- 
ngailangan. 

Bukod dito, bilyun-bilyong to- 
neladang basura ng mina ang kani- 
lang itinatapon at pumapatay sa 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


mga ilog, lawa at iba pang tubi- 
gan. 

Samantala, umaabot lamang sa 
P5 milyon (mula sa 1-2% excise 
tax o buwis sa pagbebenta ng mi- 
neral) ang tinatanggap ng gubyer- 
no taun-taon mula sa mga kumpa- 
nyang ito. Katiting lamang ito 
kumpara sa P114 bilyong nakuku- 
lektang taunang buwis mula sa 
mga manggagawa at karaniwang 
empleyado. 

Napakaliit din ng naging am- 
bag ng mga minahan sa empleyo. 
Mula 2006 hanggang 2007, halim- 
bawa, nagdagdag lamang ang mga 
ito ng 0.4% sa bilang ng ineem- 
pleyong manggagawa, mula 
141,000 tungong 149,000. 

Kabaligtaran ng kawalan ng 
bentahe sa mamamayang Pilipino 
ang gahiganteng kitang hinuhut- 
hot ng mga dayuhang kumpanya. 
Noong 2006, umabot sa P72.5 bi- 
lyon ang rehistradong netong kita 
ng mga kumpanyang ito, mas ma- 
taas nang 134% mula noong 2004. 

Hindi kataka-taka na sa pana- 
hong ito, mahigit doble ang puma- 
sok na puhunan sa sektor ng pag- 
mimina. Mula 2004 hanggang kata- 
pusan ng 2007, umabot na sa $1.4 
milyon ang kabuuang puhunan na 
ibinuhos ng mga dayuhang kumpa- 
nya sa sektor. 

Isa rin si Arroyo sa may pinaka- 
malalaking personal na pakinabang 
sa malakihang pagmimina. Siyam 
na taon nang tumitiba si Arroyo, 
ang pamilya at mga kasabwat at 
alipures niya sa matatabang kon- 
sesyong iginagawad ng kanyang 
rehimen sa malalaking dayuhang 
kumpanya sa pagmimina at sa mga 
kasosyo nitong prenteng korpora- 
syon niya, tulad ng Nihao Mineral 
Resources International Incorpo- 
rated. 

Pinasusubalian ng lahat ng ito 
ang pinagsasabi ng rehimeng US- 
Arroyo na ang malakihang komer- 
syal na pagmimina ang “tagapag- 
salba ng ekonomya ng bansa.” [BE 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


Mga espesyal na pwersang 
paramilitar para sa mga minahan 


EH” pa nakukuntento ang reaksyunaryo at papet na rehimen sa 
pagtatayo ng mga kampong militar ng mga regular na pwersa ng 
AFP sa kalapit ng malalaking minahan. Regular din ang paglulunsad 
nila ng mga operasyong militar at matinding sinusupil at tinatakot 
ang mga lumalaban sa malakihang operasyong pagmimina. Sadyang 
nagrerekluta at nagtatalaga ang AFP ng mga pwersang militar at pa- 
ramilitar sa pangangasiwa ng Investment Defense Force (IDF) na bi- 
nuo noong 2008 para magsanay at umalalay sa mga pribadong pwer- 


sang panseguridad at upahang goons ng malalaking minahan. 


Sa katunayan, ang mga binu- 
buo at itinatalaga nitong pwersa 
sa malalaking minahan na espe- 
syal na CAFGU (Citizens Armed 
Forces Geographical Unit) sa 
ngalan ng Special Civilian Armed 
Auxiliary (SCAA) ay nagsisilbing 
dagdag na pribadong pwersang 
panseguridad ng malalaking mi- 
nahan. 

Halimbawa nito ang kaayu- 
sang binuo sa pagitan ng 1st ID 
at Toronto Ventures Inc. Resource 
Development (TVIRD) sa Zambo- 
anga del Norte at sa pagitan ng 
7th ID at DMCI Mining Corp. sa 
Zambales. 

Nagsasagawa ang mga ito ng 
pagsosona, pananakit, pagdukot, 
pananakot at iba pang pang-aa- 
buso sa mga komunidad sa paligid 
ng mga minahan. 

Dumami na rin ang ipinapakat 
na mga pwersang militar at para- 
militar na isinasanib sa mga pri- 
badong pwersang panseguridad 
ng malalaking kumpanya, kabi- 
lang ang Lafayette sa Rapu-Rapu, 
Albay: Filminera sa Masbate: 
Marcopper sa Marinduque: NMRDC 
sa Compostela Valley: Rio Tuba sa 
Palawan: Crew Minerals sa Mindo- 
ro Oriental, at Cli- 


max Arimco/Oxiana Ba snema III 


sa Nueva Vizcaya, 
Abra, Batangas at Zambales. 

Di lamang ang mga minahan 
ang may tambalan ng mga regular 
na pwersang militar, paramilitar 


at pribadong pwersang panseguri- 
dad. May mga binubuo ring gani- 
tong kaayusan ang malalaking ko- 
mersyal na trosohan. Isa sa pina- 
kaunang nagmantini ng espesyal 
na yunit-militar at paramilitar ka- 
kumbina ang mga pribadong 
pwersang panseguridad para 
pangalagaan ang kanilang interes 
ang Paper Industries Corp. of the 
Philippines (PICOP) sa Surigao 
del Sur. Ang espesyal na pwersang 
paramilitar na ito ay kilala bilang 
“PICOP Battalion” o “Armed 
Forces of the Picop.” 

Napakarami nang kaso ng pa- 
mamaslang, pagdukot, panggigi- 
pit at samutsaring abuso ng mga 
pwersang ito ang naisadokumen- 
to ng mga organisasyong nagta- 
taguyod sa karapatang-tao. Mara- 
mi pa rin ang di na naiuulat. Ma- 
yorya ng apektadong mamamayan 
ay mga pambansang minorya at 
mahihirap na magsasakang ilang 
ulit nang nagdurusa at pinagka- 
kaitan ng karapatan at 
sapat na kabuhayan. 


TA 


UE / Kep IAN 


Pagmimina ng coal, 
nasa ugat ng militarisasyon 
sa Surigao del Sur 


sa iba't ibang bayan ng Surigao del Sur nitong mga nagdaang ta- 


N ng malawakang militarisasyon at mga paglabag sa karapatang-tao 


on ay nakakawing sa pagnanais ng malalaking korporasyon na sak- 
lutin ang ilampung libong ektarya ng kagubatan at kabundukan sa An- 
dap Valley Complex para makapagmina ng coal (karbon o batong uling). 


Nitong nagdaang apat na taon, 
ang iba't ibang komunidad ng mga 
Manobo ay target ng mga opera- 
syong militar. Layunin ng mga ope- 
rasyong ito na basagin ang deter- 
minadong pagtutol ng mga Manobo 
laban sa balak na pagmimina ng 
batong uling sa kanilang lupaing 
ninuno. Ang okupasyon ng mga 
sundalo ng 58th IB sa mga komu- 
nidad ng Manobo sa Lianga, Suri- 
gao del Sur nitong Hulyo-Agosto 
na nagbunsod ng dalawang buwang 
pagbakwit ng mga Lumad ay ikatlo 
na mula 2006. 

Partikular na layunin ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) sa 
militarisasyon ng mga komunidad 
ng mga Manobo ang pagrerekluta 
ng mga residente sa Task Force 
Gantangan-Bagani Force (TFG-BF). 
Ang mga armadong grupong para- 


militar tulad ng TFG-BF ay binubuo 
ng AFP sa hanay ng mga Lumad. 

Sa pagpapanatili ng kanilang 
presensya sa lugar, nais ng AFP na 
pairalin ang takot sa mga Lumad 
upang pwersahin silang pumirma 
sa dokumentong Free, Prior and 
Informed Consent (FPIC). Ang 
FPIC ay isang dokumento na reki- 
sito sa ilalim ng Mining Act of 
1995. Patunay umano ito na 
binibigyang-pahintulot ng mga 
pambansang minorya ang mga 
korporasyon na magmina sa kani- 
lang mga lupaing ninuno. 

Hindi bababa sa anim na korpo- 
rasyon ng malalaking burgesyang 
kumprador ang tumatarget sa mga 
lupaing ninuno ng mga Manobo sa 
mga bayan ng Tago, Tandag, Lianga 
at San Miguel. Ang mga korpora- 
syong ito ay binigyan ng De- 


PALAU : z 
ah, AO: AI 
"bY UP" 
SIN 
1f 


ii 


partment of Energy ng Coal Opera- 
ting Contract (COC), o kapahintulu- 
tang magmina ng batong uling. Pa- 
ngunahin dito ang Philippine Na- 
tional Oil Company-Exploration 
Corporation (PNOC-EC), isang sub- 
sidyaryo ng PNOC na pag-aari ng 
gubyerno. Target ng PNOC-EC ang 
tinatayang 42 milyong metriko to- 
nelada ng batong uling na nasa 
erya sa pagitan ng Lanuza Bay at 
Lianga Bay sa Surigao del Sur. 

Mayroon ding COC ang Benguet 
Corporation para magmina ng ba- 
tong uling sa mga bayan ng Lia- 
nga, Marihatag at San Miguel at 
ang Great Wall Mining & Power Cor- 
poration para naman sa mga bayan 
ng San Miguel at Tandag. Binili na- 
man ng Lodestar Holdings Invest- 
ment Corporation ang COC ng Aba- 
cus Consolidated Resources & Hold- 
ings Inc. at kasosyo ito ngayon ng 
Oriental Vision Mining Philippines 
Corp. (OVMPC), pag-aari ni Salva- 
dor B. Zamora II, na namuhunan ng 
P300 milyon sa proyektong ito. 

Nitong Setyembre, nabigyan ng 
COC ang Oriental Energy and Power 
Corporation at nagpaplano itong 
mamuhunan ng hanggang P50 mi- 
lyon sa operasyon nito sa Surigao 
del Sur. Mayroon ding COC ang ASK 
Mining and Exploration Corp. para 
sa mga bayan ng Cagwait at Mari- 
hatag, Surigao del Sur. 

Puspusang tinututulan ng mga 
Lumad na Manobo ang mga proyek- 
tong pagmiminang ito sa kanilang 
lupaing ninuno. Batid nila kung 
papaanong wawasakin ng mga kor- 
porasyong ito ang kalikasan at ka- 
nilang kabuhayan. Dahil sa pagtu- 
tol ng masang Lumad, hindi pa na- 
kapagsisimula ang mga korpora- 
syong ito sa plano nilang panda- 
rambong. Sa ipinamamalas na de- 
terminasyon ng mamamayang Lu- 
mad na tutulan ang pagmimina sa 
kanilang lupaing ninuno, patuloy 
nilang bibiguin ang mga manda- 
rambong at maipagtatanggol ang 
patrimonya ng bansa. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


Laban sa malakihang 
pagmimina sa Panay, 


pinag-ibayo 


pag-iibayuhin ang kampanya laban sa malakihang pagmimina na 


INE ang iba't ibang grupo sa Panay at Guimaras na kanilang 


nakasisira sa buhay, kabuhayan at kalikasan. Pinagtibay nila ang 
pagkakaisang ito sa isang multisektoral na pagtitipon sa Bethel Temple 
sa Iloilo City noong Oktubre 7. Dinaluhan ito ng Defend Patrimony-Pa- 
nay, Madiaas Ecological Movement, Iglesia Filipina Independiente, Global 
Baptist Peace Network, Young Christian Workers, Promotion of Church 
People's Response, Convention of the Philippine Baptist Churches, Kara- 
patan, Bayan Muna at BAYAN-Panay. Matapos ito ay itinatag din sa Rox- 
as City noong Oktubre 10 ang Defend Patrimony-Capiz Chapter. 


Inihayag ni Geobelyn Lopez ng 
Madiaas Ecological Movement na 
batay sa rekord noong Agosto 2009 
ng Mines and Geosciences Bureau 
ng Department of Environment and 
Natural Resources (DENR), umaa- 
bot na sa kabuuang 22.6 libong ek- 
tarya sa Panay at Guimaras ang na- 
buksan para sa komersyal na pag- 
mimina. Ang pinakamalaki rito ay 
matatagpuan sa Capiz na umaabot 
sa 10.5 libong ektarya at iginawad 
sa Teresa Marble Corporation, Quar- 
ry Ventures Philippines, Inc. at 
Walter Mining and Industrial 
Development Corporation. Sinun- 
dan ito ng Iloilo (8.9 libong ekta- 
rya): Guimaras (1.8 libong ekta- 
rya): Antique (1.04 libong ekta- 
rya): at Aklan (334.8 ektarya). 

Ang tatlong magkakapatid na 
kumpanyang Teresa Marble Corpo- 
ration, TMC International Corpora- 
tion at Quarry Ventures Philippines, 
Inc. ay ginawaran ng DENR ng Mi- 
neral Production Sharing Agree- 
ment (MPSA) na sumasaklaw sa 
mahigit 16,000 ektarya. Panguna- 
hin nitong aktibidad ang eksplora- 
syon ng ginto at tanso. Kontrolado 
ng naturang mga kumpanya (na 
pag-aari ng malaking negosyan- 
teng pamilya Dee) ang 71% ng ka- 
buuang aprubadong aplikasyon sa 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


pagmimina sa Panay. 

May nakasalang pang mga apli- 
kasyon para sa pagmimina---63.2 
libong ektarya sa Capiz at 34.7 li- 
bong ektarya sa Guimaras (60% ng 
kabuuang lawak ng lupain ng pru- 
binsyang ito). 

Ang pagsisimula ng operasyon 
ng mga kumpanya sa pagmimina ay 
nagsasapanganib sa kalikasan at sa 
kabuhayan ng mamamayan sa Pa- 
nay at Guimaras, ayon kay Lopez. 
Lalo nitong inuubos ang nakalbo 
na ngang kagubatan. Umaabot na 
lamang sa 17.2% ng isla ng Panay 
ang kagubatan at 0.6% na lamang 
sa Guimaras. Magbubunsod ito ng 
pagguho ng lupa at malakihang 
saa Bak bagyo tulad ng 


Ka lad og g a 


EZA 


nangyari na noong 2008 nang ma- 
nalasa ang bagyong Frank. 

50 taong suspensyon ng pag- 
mimina. Paglabag sa naipasang re- 
solusyon ng Sangguniang Panlala- 
wigan (SP) ng Capiz ang paggawad 
ng DENR ng pahintulot sa malala- 
king kumpanya sa pagmimina, 
anang Defend Patrimony. Noong 
1999, sa kainitan ng mga kilos- 
protesta laban sa pagmimina sa Pa- 
nay ay nagpasa ng resolusyon ang 
SP para suspendihin ang malawa- 
kang pagmimina sa Capiz sa loob 
ng 15 taon. Noong 2002, inamyen- 
dahan ito ng SP at pinalawig pa 
ang suspensyon nang hanggang 50 
taon. Ang suspensyon ng pagmimi- 
na ay kauna-unahan sa kasaysayan 
ng pakikibakang kontramina sa 
bansa. 

Nang ipasa ang Mining Act of 
1995, puspusang pinamunuan ng 
Madiaas Ecological Movement ang 
pakikibaka laban sa mapanirang 
batas na ito. Dahil sa mga pagkilos 
ng masa ay unti-unting humupa 
ang aplikasyon sa pagmimina sa 
Panay at Guimaras. Pero nang todo- 
todong buksan ng rehimeng US-Ar- 
royo ang bansa sa mga dayuhang 
kapitalista ay muling dumami ang 
mga aplikasyon para sa pagmimina. 

Mahigpit ang pagbabantay ng 
mga lokal na gubyerno sa Capiz sa 
pagpasok ng malakihang pagmimi- 
na sa prubinsya. Ngunit nagmama- 
niobra pa rin ang malalaking dayu- 
han at lokal na kapitalista. Kasapa- 
kat nila ang pambansang tangga- 
pan ng DENR na siyang nagpapa- 
tibay ng mga aplikasyon sa pagmi- 
mina. Para makaiwas sa batikos, bi- 
nibigyan ng pahintulot para sa ma- 
liitang pagmimina ang mga apli- 
kante, pero sa magkakanugnog na 
lugar. 

Sa harap ng mga maniobrang 
ito, nananawagan ang Madiaas 
Ecological Movement sa mamama- 
yan na ipaglaban ang kanilang na- 
kamit na mga tagumpay laban sa 


komersyal na pagmimina at pag- 
kawasak ng kalikasan. 

Nagsisimula na sa ngayon 
ang Teresa Marble Corporation 
ng eksplorasyon sa pagmimina 
ng tanso at ginto sa mga bara- 
ngay ng Aglimucon, Quinabung- 
lan at Canapian, lahat sa bayan 
ng Maayon at Barangay Tina sa 
bayan ng Dumarao, Capiz. Libu- 
libong residente rito ang lumag- 
da sa sulat-petisyong ipinadala 
sa Sangguniang Panlalawigan. 
Tuluy-tuloy ang kanilang mga 
kampanyang edukasyon, pagbi- 
bigay ng impormasyon at kilos- 
protesta laban sa mina mula pa 
noong 2008. Sa partikular, nag- 
pasa ng resolusyon ang Sanggu- 
niang Bayan ng Maayon para su- 
portahan ang pagkilos ng mama- 
mayan. 

Sa Guimaras at ibang isla. 
Tuluy-tuloy naman ang pagla- 
ban sa komersyal na pagmimina 
ng mga taga-Guimaras. Noong 
Marso 26, nagpasa ng resolu- 
syon ang SB ng Nueva Valencia 
laban sa pagmimina ng Fil-Asi- 
an Strategic Resources and Pro- 
perties Corp. (FASRPC), isang 
subsidyaryo ng Rusina Mining 
NL na nakabase sa Australia. 

Ang Nueva Valencia ay bayan 
sa timog-kanluran ng Guimaras 
at siyang pinangyarihan ng 
malawakang pagtagas ng langis 
noong 2006. Saklaw ng 2,400 
ektaryang eksplorasyon sa pag- 
mimina ng ginto at tanso ang 
siyam sa 20 barangay nito. Na- 
nganganib ngayon ang maya- 
mang rekurso ng isla na hindi pa 
nakakabawi sa sakunang dulot 
ng pagtagas ng langis. Naglun- 
sad ng kampanya para sa mga 
lagda kontra sa pagmimina sa 
lahat ng 20 barangay ng nasa- 
bing bayan. 

Ang FASRPC ay may aplika- 
syon para magmina sa 621 ekta- 
rya sa Pan de Asucar Island sa ba- 
yan ng Concepcion, Iloilo. ABI 


6 


Pagmimina sa Negros 


mineral. Tinatayang mayroong 590.6 milyong metriko tonelada 


Me: sa mga tubuhan, ang Negros ay mayaman sa depositong 


(MT) ng primary copper at 25.2 MT ng primary gold ore sa Negros 
Occidental. Marami rin ditong deposito ng pilak at molybdenum at iba 
pang mineral na maaaring gamitin sa agrikultura at industriya. Mayaman 
naman ang Negros Oriental sa ginto, tanso, asupre at magnesium. 


Sinimulan noong 1957 ang ma- 
lakihang komersyal na pagmimina 
ng Marinduque Mining and Indus- 
trial Corporation (na nakilalang 
Maricalum) sa Sipalay, Negros Occi- 
dental. Sinundan ito ng Philex Gold 
na nagsimula ng komersyal na pag- 
mimina noong 1994. Sinalanta ng 
operasyon ng dalawang malaking 
kumpanyang ito ang maraming lu- 
gar sa kanayunan at mga lugar pa- 
ngisdaan. Napilitang lumikas ang 
buu-buong mga baryo bunsod ng 
mga operasyon ng minahan at pag- 
kawasak ng kapaligiran. Di kalau- 
nan ay umigting ang mga protesta 
at napilitang magsara ang Marica- 
lum Mining noong 2001. Tumigil 
din ang Philex Gold noong 2002. 

Pero nang todo-todong buksan 
ng rehimeng US-Arroyo ang bansa 
sa malalaking dayuhang kapitalis- 
tang interes ay nagsibalikan sa Ne- 
gros ang malalaking kumpanya ng 
pagmimina. Ang mga aplikasyon sa 
pagmimina ay sumasaklaw na sa 
47% ng kabuuang lupain ng isla. 
Katumbas ito ng 88% ng kabuuang 
lupang pang-agrikultura ng Negros. 

Batay sa datos ng Mining and 
Geosciences Bureau noong Enero 
2008, aprubado na ang Mineral 
Production Sharing Agreement 
(MPSA) ng sumusunod: Oriental 
Quarry and Development Corp. sa 
Basay, Negros Oriental (770 ek- 
tarya); Negros RR Cement Corp. sa 
Guihulngan at La Libertad, Negros 
Oriental (3,100 ektarya), na kapwa 
sangkot sa eksplorasyon ng lime- 
stone at shale; Vulcan Industrial 
and Mining Corp. sa Hinobaan, Ne- 
gros Occidental (477 ektarya), na 


sangkot sa eksplorasyon ng tanso 
at ginto; Philex Gold Philippines, 
Inc. sa Hinobaan at Sipalay, Negros 
Occidental (2,673 ektarya) na 
sangkot sa komersyal na pagmimi- 
na ng tanso at ginto; Silicon Deve- 
lopment Corp. sa Babiera at Sagay, 
Negros Occidental (109.51 ekta- 
rya), na sangkot sa eksplorasyon 
ng silica, sand at quartz; at Colet 
Mining and Development Corp., 
sangkot sa eksplorasyon ng ginto, 
pilak, tanso at molybdenum. 

Ang operasyon ng naturang 
mga minahan ay sumasaklaw sa 9.4 
libong ektarya. May nakasalang 
ding aplikasyon para sa eksplora- 
syon ng asupre at iba pang mineral 
ang Altai Philippines Mining Corpo- 
ration na sumasaklaw sa tatlong 
bayan sa Negros Oriental. 

Samantala, nasisira ang kabu- 
hayan ng mga mangingisda bunga 
ng pagtatapon ng basura ng mina 
sa mga ilog at sapa na dumadaloy 
patungong karagatan. Sa isang 
pagsisiyasat noong Oktubre 2007, 
natuklasan na bunsod ng pagmimi- 
na sa karagatan, nangangamatay 
ang mga isda sa Tañon Strait (sa 
pagitan ng Negros Oriental at Ce- 
bu) tuwing nagkakaroon ng seismic 
survey ang mga minahan sa kara- 
gatan ng Guihulngan, Vallehermoso 
at San Carlos sa Negros Oriental. 
Mahigit 100 nang payaw (istrumen- 
tong pang-akit ng isda) din ang 
nangasira rito at nawawalan ng ka- 
buhayan ang mga mangingisda tu- 
wing ipinagbabawal ang pangingis- 
da sa loob ng limang-kilometrong 
radyus malapit sa lugar ng marami- 
hang pagkamatay ng isda. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


Pagmimina ang nasa likod 
ng sakuna sa Cordillera 


lalong nagpapalakas sa panawagan ng mamamayan na wakasan na 


N ng malawakang sakunang naganap sa Cordillera nitong Oktubre ay 


ang pamiminsalang dulot ng pandarambong ng mga dayuhang ma- 
lalaking korporasyon sa pagmimina. Ang malawakang pagkakalbo ng mga 
bundok ang pangunahing nasa likod ng naganap na mga pagbaha at pag- 


guho ng lupa. 

Sa kasaysayan ng Cordillera, pi- 
nakamatindi na at pinakamalawak 
ang sakunang naganap noong ka- 
sagsagan ng bagyong Pepeng no- 
ong Oktubre 8. Umabot sa 309 ang 
namatay, 114 ang nasugatan at 36 
ang nawawala sa mga pagbaha at 
mahigit 100 sa pagguho ng lupa. 
Mahigit isang bilyong pisong hala- 
ga ng mga produktong agrikultural 
at imprastruktura ang nawasak. 
Umabot sa 52,225 pamilya o mahi- 
git 255,000 katao ang lumikas tu- 
ngo sa mga evacuation center. 

Pinakamarami ang nasalanta sa 
Benguet, kung saan mahigit 200 
ang nasawi. Umabot sa 10 talam- 
pakan ang baha sa ilang lugar sa 
Baguio na ilang araw na nahiwalay 
dahil sa pagkawasak ng mga kalsa- 
dang patungo roon. Nasalanta rin 
ang mga bayan ng La Trinidad, 
Mankayan, Bakun, Atok at iba pa. 

Malakihan at mapangwasak 
na pagmimina sa Cordillera. Ang 
pinsalang idinulot sa kalikasan ng 
malalaking dayuhang korporasyon 
sa pagmimina at mga tiwaling 
ahensya ng reaksyunaryong gu- 
byerno ang pangunahing dahilan 
ng malawakang pagbaha at paggu- 
ho ng lupa sa Cordillera. 

Ayon sa Cordillera Peoples Alli- 
ance (CPA), “ang malawakang ko- 
mersyal na pagmimina sa Cordillera 
ay nakapagdulot na ng walang ka- 
lutasang pagkawasak ng kalikasan”. 
Tinukoy at tinuligsa rin nito ang 
kapitalistang produksyon na nama- 
mayani sa mundo at ang pagsasa- 
mantala nito sa kalikasan at rekur- 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


so. Binatikos din nito ang gubyer- 
no na nagpasa at nagpapatupad ng 
mga batas na dahilan ng paglala ng 
pagbabago ng klima at mga sakuna 
sa kalikasan. 

Ang rehiyon ng Cordillera ay 
sumasaklaw lamang ng 6% ng ban- 
sa. Pero 25% ng reserbang ore sa 
buong bansa na nagtataglay ng 
ginto at 39% na nagtataglay ng 
tanso ay matatagpuan dito, kahit 
isang siglo na itong pinagmimina- 
han ng malalaking dayuhang kor- 
porasyon. Sa prubinsya ng Benguet 
matatagpuan ang malalaking reser- 
ba. 

Kaya halos 66% ng buong lugar 
ng Cordillera ay nasasakop na ng 
iba-ibang aplikasyon sa pagmimi- 
na. Ang lima sa 24 na prayoridad 
na proyektong pinahintuutan ng 
rehimeng Arroyo para sa malaki- 
hang pagmimina ay matatagpuan 
sa rehiyon. Ito ang Far-Southeast, 
Teresa Gold at Victoria Project ng 
Lepanto; Project 3000 ng Itugon- 
Suyoc Mines; Pacdal Copper Expan- 
sion ng Philex Mining; at ang Ba- 
tong Buhay sa Kalinga. 

Matagal nang dinadambong 
ang Benguet ng malalaking dayu- 
hang pagmimina. Ang Benguet 
Corporation ay halos isang siglo 
nang nagmimina mula pa 1902 sa 
iba't ibang lugar ng Benguet. Ang 
Lepanto Consolidated Mining Cor- 
poration ay 73 taon nang nagmimi- 
na ng ginto sa bayan ng Mankayan 
mula 1930. Sa kasalukuyan ay nag- 
sasagawa ng eksplorasyon sa pag- 
mimina ang Bezant, isang kumpa- 


kayan. Ang Philex Mining Corpora- 
tion ay isang dekada nang nagmi- 
mina sa bayan ng Itogon. 

Nagdudulot ito ng matinding 
dislokasyon sa mamamayan at pag- 
kawasak ng mga lupaing agrikultu- 
ral, pagkakalbo ng kagubatan at 
pagkawala ng buhay at kabuhayan. 

Batay sa datos ng Department 
of Environment and Natural Re- 
sources (DENR), ang natitirang ka- 
gubatan sa buong rehiyon ay uma- 
abot na lamang sa 665,603 ektarya 
mula sa 1,553,599 ektarya. Dahil 
dito, lumala ang polusyon sa tubig 
at hangin at nawasak ang mayor na 
mga sistema ng mga ilog. Halimba- 
wa nito ang matinding polusyon sa 
Abra River bunga ng pagtatapon ng 
Lepanto Consolidated Mining Cor- 
poration ng nakamamatay na mga 
basura rito. Ang polusyon ng Abra 
River ay umaabot na sa China Sea. 

Nagbunsod rin ang matinding 
polusyon ng hangin at tubig ng 
60% pagbaba ng produksyon ng 
palay sa rehiyon. 

Bilyun-bilyong dolyar na ang 
kinitang tubo ng mga dayuhang 
kumpanya sa pagmimina sa halos 
isang siglo nilang operasyon. Pero 
hanggang ngayon ay nananatiling 
dukha ang mamamayan ng Cordille- 
ra. Nangunguna pa ring pinagkaka- 
kitaan ng mamamayan ang agrikul- 
tura, pangingisda at pangangahoy. 
Batay sa sensus ng gubyerno, ikali- 
ma ang Cordillera sa pinakanaghi- 
hirap na mga rehiyon sa buong 
bansa. [AB] 


7 


SUDECOR: 
Tagapaminsala 
ng kagubatan 


Poo ang SUDECOR! Ito ang 
panawagan ng mamamayan ng 
Caraga laban sa kumpanyang kuma- 
kalbo at sumisira sa pinakahuling 
mga kagubatan sa Surigao del Sur. 
Saklaw ng konsesyon nito ang na- 
titirang virgin forest (gubat na hin- 
di pa tinotroso) sa Surigao na uma- 
abot na lamang ng 3,000 ektarya 
mula sa dating 69,000 ektarya. Wa- 
lang pakundangan ang pamumutol 
ng malalaking lawaan. 

Apat na dekada nang pinagka- 
kaitan ng SUDECOR ng kabuhayan 
kapwa ang mga Lumad at di Lumad. 
Pag-aari ito ng malaking burges 
kumprador na pamilyang Puyat. Ka- 
kutsaba nila ang mga burukratang 
kapitalista sa Department of Envi- 
ronment and Natural Resources 
(DENR) sa walang habas na panda- 
rambong sa mga bundok at kagu- 
batan. 

Gumagamit ang SUDECOR ng 
bulldozer dragging, isang iligal na 
paraan ng pagtotroso. Mahigit 30 
buldoser ang araw-araw na nagtu- 
tumba ng mga puno at sumisira sa 
lahat ng nadadaanan nito. Mabilis 
na sinisira nito ang mga ilog dahil 
sa pagguho ng lupa, pagkatuyo tu- 
wing tag-init at matinding pagbaha 
tuwing tag-ulan. Dagdag dito ang 
pagkatuyo ng mga sapa at pagkawa- 
la ng tirahan ng mga hayop. Labis 
na nasasalanta nito ang mamama- 
yang Lumad, mga magsasaka at 
manggagawa dahil winawasak nito 
ang kanilang kabuhayan. 

Para mapanatili ang pagkamal 
ng mga Puyat ng malaking tubo, 
itinayo nila ang Special Civilian 
Auxiliary Army (SCAA). Di pa na- 
kuntento rito, halos permanente na 
ring itinalaga ang isang kumpanya 
ng 58th IB sa SUDECOR. ABI 


8 


Malaking baha sa Laguna 
at Kamaynilaan 


de Bay matapos manalasa ang bagyong Ondoy. Naghatid ito ng 


Ne ng tubig ang daan-daang barangay sa paligid ng Laguna 


bahang umabot sa 10 talampakan na naglubog sa daan-daang 
komunidad na tinitirhan ng mahigit 700,000 residente. 


Ang Laguna de Bay ang pina- 
kamalaking lawa sa Pilipinas. Hi- 
nahangganan ito ng prubinsya ng 
Rizal sa hilaga, ng lalawigan ng 
Laguna sa timog at ng Metro Ma- 
nila sa kanluran. Dumadaloy ito 
patungong Manila Bay sa pama- 
magitan ng Pasig River. Matapos 
ang bagyong Ondoy, tumaas ang 
tubig ng Laguna de Bay na naglu- 
bog sa mga bayan sa paligid nito. 

Subalit hindi lamang ang bag- 
yong Ondoy ang dahilan ng pag- 
bahang ito. Bago pa man manala- 
sa ang bagyo ay bumabaha na ang 
paligid ng lawa. 

Isa sa mga itinuturong pangu- 
nahing dahilan ng pagbaha: ang 
pagsasara sa Napindan Hydraulic 
Control Structure (NHCS). 

Ang NHCS ay istrukturang iti- 
nayo noong 1983 sa dulo ng Na- 
pindan Channel, na nasa ilaya ng 
Pasig River na siyang nagdudug- 
tong ng Laguna de Bay sa Manila 
Bay. Itinayo ito para pigilan ang 
pana-panahong pagpasok ng tu- 
big-alat mula sa Manila Bay patu- 
ngo sa Laguna de Bay, alinsunod 
sa plano ng gubyerno na gawing 
pangunahing pagkukunan ng inu- 
ming tubig ang lawa. 

May ilang taon nang hindi 
binubuksan ng Laguna Lake De- 
velopment Authority (LLDA) ang 
NHCS. Nagresulta ito sa pag-iipon 
ng tubig sa Laguna de Bay. Sa pa- 
mamagitan ng Manggahan Flood- 
way sa Pasig, ang tubig mula sa 
Marikina River ay inililihis pa tu- 
ngo sa Laguna de Bay, na lalong 
nag-iipon ng tubig sa lawa. 

Ang bagyong Ondoy ay nagpa- 


bilis lamang sa inaasahan nang 
matinding trahedyang nakaamba 
sa paligid ng lawa dahil sa pagsa- 
sara ng NHCS. Ayon sa mga kasa- 
pi ng Pambansang Lakas ng Kilu- 
sang Mamamalakaya ng Pilipinas 
(Pamalakaya) sa Rizal at Laguna, 
bago pa man manalasa ang bag- 
yong Ondoy ay napansin na ng 
mga mangingisda at mga residen- 
te ang pagtaas ng lebel ng tubig 
sa lawa at ang pag-awas ng tubig 
tungo sa 30 bayan sa Rizal, Lagu- 
na at sa Metro Manila. 

Noong kasagsagan at pagka- 
tapos ng bagyong Ondoy, mistu- 
lang naglaho ang daan-daang ba- 
rangay sa 20 bayan sa Laguna. 
Ang mga bayang ito ay ang Bay, 
Biñan, Cabuyao, Calauan, Kalaya- 
an, Los Bafios, Lumban, Mabitac, 
Paete, Pakil, Pangil, Pila, San Pe- 
dro, Siniloan, Sta. Cruz at Victo- 
ria. Dagdag pa rito ang mga lun- 
sod ng Calamba at Sta. Rosa. Bi- 
naha rin ang ilang mga barangay 
sa Pagsanjan at Sta. Maria. Inabot 
ng pag-apaw ang mga bayan ng 
Cainta at Pateros at mga syudad 
ng Marikina, Pasig at Taguig. Ma- 
higit isang linggo pagkatapos ng 
bagyo, baha pa rin ang mga ba- 
yan sa paligid ng Laguna de Bay. 

Sa ulat ng Social Action Cen- 
ter ng dyosesis ng San Pablo no- 
ong Oktubre 4, umabot sa 13 ang 
namatay at 750,248 o 30% ng 2.5 
milyong residente ng Laguna ang 
naobligang lumikas dahil sa baha. 

Matagal nang iginigiit ng Pa- 
malakaya sa LLDA na buksan ang 
NHCS o baklasin na ito. Matagal 
na pagbibingi-bingihan lamang 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


dati ang sagot ng liderato ng LLDA. 
Sinasabi nitong hindi raw madali 
para sa tubig ng Laguna de Bay na 
dumaloy patungong Napindan 
Channel sa Taguig tungong Pasig 
River tungong Manila Bay dahil bi- 
nabarahan daw ito ng ilampung li- 
bong pamilyang maralitang nakati- 
ra sa palibot ng daluyan ng tubig. 

Sa tindi ng inabot nitong 
batikos, inianunsyo na ng gubyer- 
no kamakailan na bubuksan na ni- 
to ang NHCS. Pero kapalit nito, iti- 
nutulak ng gubyerno sa pamamagi- 
tan ng LLDA at Department of Envi- 
ronment and Natural Resources 
(DENR) ang sapilitang pagpapali- 
kas sa mga residente mula sa bay- 
bay-lawa ng Muntinlupa, Pasig, Ta- 
guig, Cainta at Taytay. Sila ay pa- 
wang maliliit na mangingisda at 
mga maralitang mamamayang ma- 
laon nang nakatira sa lugar. 

Ang totoo'y isinasangkalan 
lamang ang matinding pagbaha at 
ang usapin ng pagsasara ng NHCS 
para matuloy na ang pagpapalikas 
sa mga maralita sa paligid ng lawa. 
Ito'y dahil may planong tambakan 
ng lupa ang 5,000 ektaryang baha- 
gi ng lawa sa Muntinlupa, Pateros 
at Taguig upang tayuan ng interna- 
syunal na paliparan at mga kondo- 
minyum at mamahaling hotel. Pla- 
no ring gumawa roon ng anim na 
kalsada at dike. Balak pa ng DENR 
at LLDA na magtambak ng lupa sa 
iba pang dako ng Laguna de Bay sa 
Muntinlupa, Taguig at Los Bafios, 
Laguna. 

Palalalain lamang ng mga ma- 
panirang proyektong ito ang pag- 
baha sa Laguna, Rizal at Kamayni- 
laan dahil babarahan din ng natu- 
rang mga proyekto ang daloy ng 
tubig. 

Napilitang ianunsyo ng Mala- 
caflang pagbubukas sa istrukturang 
ito. Subalit kasabay nito, nagbanta 
ito na agarang palilikasin ang libu- 
libong pamilyang nakatira sa gilid 
ng Napindan Channel at Manggahan 
Floodway. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


Maagap na pagtulong 
sa mga nasalanta sa NCR 


ong Setyembre. Umabot sa 123 katao ang nasawi at daan-daang li- 


T: ang Metro Manila sa matinding tinamaan ng bagyong Ondoy no- 


bong pamilya ang lumikas. Subalit noon ding kasagsagan ng bag- 
yo ipinakita ng mga progresibong organisasyon sa National Capital Re- 
gion (NCR) ang kahandaan at mabilis na pagkilos para tumulong sa 
mga nasalanta at magbigay ng serbisyo. 


Noong araw mismo ng Se- 
tyembre 26 ay maagap na naka- 
paglunsad ng relief operations ang 
isang grupo ng mga aktibista sa 
Maybunga, Pasig City. Dalawang 
grupo agad ang ipinakat upang 
magligtas ng mga binahang resi- 
dente. Ginamit nila ang isang dyip 
para sagipin ang mga biktima at 
ginawang evacuation center ang 
barangay hall. Maging ang ibang 
mga grupo na hindi progresibo ay 
nahikayat na tumulong sa pagha- 
hakot ng mga tao para ilikas. Nag- 
ambagan pa mga aktibista upang 
bumili ng kalahating sakong bigas 
para gawing lugaw at makain ng 
mga nasa evacuation center. 

Kinabukasan, maagap ding na- 
kapaglunsad ang iba pang mga 
progresibong organisasyon at par- 
tido ng relief operations sa NCR. 
Binuo kaagad ang Kilusang Baya- 
nihan--isang malapad na kilusan 
na tutugon sa 
mga nasalan- 


ta ng kalamidad. Nakakuha sila ng 
mga donasyon na pagkain, gamot 
at iba pa sa mga institusyon sa 
pangunguna ng CREST (Commu- 
nity Response for Enlightenment 
Service and Transformation) at iba 
pang mga organisasyong nakaka- 
kalap ng tulong materyal. 

Ang mga kabataan naman ay 
nagbuo ng Serve the People Bri- 
gade para pangasiwaan ang relief 
operations sa iba pang lugar. Nag- 
rekrut sila ng mga kabataan sa 
mga eskwelahan at komunidad 
para maging boluntir. Naglunsad 
sila ng relief operations at cleanup 
drive sa Tumana at Malanday sa 
Marikina. Nagtulong-tulong na- 
man ang mga tao sa paglilinis ng 
kanilang binahang lugar. 

Nagpapirma sila ng manipesto 
sa mga residente para alamin ang 
mga kahilingan ng mga biktima. 

Positibo ang naging tugon ng 
mga residente roon lalo na 
sa usapin ng kabuhayan at 
batayang serbi- 
syong ipinagkaka- 
it ng gubyerno. 

Nang makita ng 

mamamayan ang 
mga aktibistang 
masigasig na tumu- 
tulong sa mga nasalantang 
kababayan, taas-kamaong 
sumisigaw pa sila ng “Ta- 
ma iyan, lumaban tayo.” 

Naging pagkakataon 
din ito upang makapagrek- 
rut ng mga boluntir at mga 
myembro ng mga progresi- 


9 


bong partido at organisasyon. 
Nagtungo naman sila sa Pasig 
upang doon ay maglunsad ng susu- 
nod na relief operations. 
Sunud-sunod na mga relief 
operation naman ang inilunsad ng 
Akap-Bata Philippines at Akap-Ba- 
ta sectoral organization sa mga 
biktima ng bagyo. Nagsimula ang 
kanilang Task Force Akap-Bata sa 
Sta. Lucia, Pasig City noong Se- 
tyembre 29. Setyembre 30 naman 
ay nagtungo sila sa Panghulo sa 
Malabon at San Roque sa Navotas 
City. Oktubre 1 ay inilunsad nila 
ang relief operations sa Tunasan, 


Muntinlupa City. Noong bagyong 
Pepeng naman ay namahagi sila 
ng relief goods sa Marikina City 
noong Oktubre 2 at ginamit ang 
upisina ng Rotary Club of Marikina 
bilang relief center. 

Oktubre 2 din nang maglunsad 
ng isang cleanup drive sa Marikina 
City ang mga progresibong organi- 
sasyon sa NCR. Nagtipon sila sa 
Marikina Bayan Sports Complex at 
nagsindi ng kandila para sa mga 
biktima ng bagyo. Nagpiket din si- 
la upang kundenahin ang gubyerno 
sa kapabayaan nito sa mamama- 
yan. Sinundan din ito ng kapare- 


hong aktibidad noong Oktubre 10 
kung saan naglinis sila ng kalsada 
at mga bahay ng mga residente ng 
Malanday, Marikina. Nagpapirma 
rin sila ng manipesto sa mga resi- 
dente upang igiit sa gubyerno ang 
maayos na serbisyo, pagkontrol sa 
mga presyo at tulong sa mga na- 
biktima ng bagyo. 

Ani Roy Velez, tagapangulo ng 
Bagong Alyansang Makabayan-NCR, 
panimulang hakbang lamang ang 
paglilinis ng mga bahay. Mas mala- 
king paglilinis pa ang gagawin ng 
taumbayan lalo na sa pamahalaan 
at sa lipunan. [AB 


Mga nasalanta, pinagnanakawan 


Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Pasay City 


Josa kamakailan sa internet na isang dambuhalang bodega ng 


ang punung-puno ng relief goods na hindi ipinamamahagi sa kinauu- 
kulang mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng. Ang nagtambak na 
mga teheras, kumot, pagkain at iba pang ayuda na para sana sa mga na- 
salanta ay bahagi ng milyun-milyong dolyar na donasyon mula sa United 
Nations Children's Fund (UNICEF) at iba't ibang bansa. 


Ani Ella Rose, isang boluntir sa 
nasabing bodega na naglantad sa 
kahina-hinalang pag-iimbak ng re- 
lief goods, ang ipinaeempake la- 
mang sa kanila sa kada sako ay 
sampung lata ng sardinas, isang 
sabong panlaba, ilang sabong pam- 
paligo at ilan pang gamit katawan. 
Hindi ginagalaw ang mga imported 
na gamit na nakasilid pa rin sa ka- 
ni-kanilang orihinal na kahon. Ka- 
bilang sa mga hindi ipinagagalaw 
sa kanila ang mga teheras na ta- 
tak-Coleman, mga kahong galing 
Japan na di pa mabatid kung ano 
ang laman, mga laruan at iba pa. 

Walang makumbinsi ang DSWD 
sa paliwanag nito kung bakit hindi 
natitinag ang santambak na mga 
ayuda. Matapos ang makailang-ulit 
na pagtawag ng dyaryong Philip- 
pine News kay Sec. Esperanza Ca- 
bral para humingi ng paliwanag, 
ang tangi niyang naikatwiran ay 
wala raw kasing mga boluntir na 


10 


mamamahagi. 

Sino ang maniniwala na walang 
nagboluntaryo? Lahat ng mga pag- 
sisikap ng iba't ibang grupo at 
institusyon para sumaklolo sa mga 
nasalanta ay dinadagsa ng napaka- 
raming taong kusang nag-aambag 
ng kanilang panahon para makiba- 
hagi sa pagtulong. 

Ang totoo, pahirapan ang pag- 
pasok bilang boluntir sa naturang 
bodega. Ito ang natuklasan ni Ella 
Rose at pito niyang kasamahan na 
nagpunta sa bodega ng DSWD para 
tumulong sa pag-eempake. Kinalla- 
ngan pa nila ng padrino para ma- 
tanggap doon. 

Nabigla raw sila na isang kawa- 
ni ng DSWD at isang gwardya la- 
mang ang tao sa mahigit 1,000 me- 
tro-kwadradong bodega. Katawa- 
tawa pang sinasabi ng ahensya na 
kailangang irelyebo nang tig-aapat 
na oras ang mga gustong tumulong 
dahil hanggang 50 boluntir lamang 


daw ang kakayanin sa naturang bo- 
dega. 

Malinaw na nagpapalusot la- 
mang ang DSWD para pagtakpan 
ang isang imbing balakin. Lilitaw 
na lamang ba ang naturang relief 
goods pagsapit ng kampanyahan sa 
eleksyon? Pagkakaperahan ba ito 
ng mga makapangyarihan? 

Ano man ang balak at sino man 
ang may pakana, ito ay walang ka- 
hihiyang pagnanakaw. Ang naka- 
mumuhi, kung sino pa ang nawalan 
dahil sa mga sakuna, siya pang pi- 
nagnanakawan. 


EN 


i 


ĀE. 


BB 
BB 
B | 


À 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


18 armas, nasamsam ng BHB 
sa Compostela Valley 


Isang walang putok na reyd na nakasamsam ng 18 malalakas na ar- 
mas ang isinagawa ng 4th Pulang Bagani Company ng Merardo Arce Com- 
mand (4th PBC-MAC) sa isang patrol base ng 72nd IB sa Sityo New Kapa- 
tagan, Barangay Casoon, Monkayo, Compostela Valley nitong Nobyembre 


2 pasado alas-5 ng hapon. 

Isang mariing sampal ang tina- 
mo ng 10th Infantry Division sa 
ipinatutupad nitong kampanyang 
Oplan Bantay Laya 2 (OBL2) dahil 
sa reyd, ayon sa 4th PBC-MAC. Ang 
72nd IB ay nasa ilalim ng kumand 
ng 10th ID ng Philippine Army. 

Elemento ng sorpresa at panla- 
lansi ang ginamit na taktika ng 
mga Pulang mandirigma na nagsu- 
ot ng uniporme ng Special Forces 


(SF). Madali nilang napasok 
ang detatsment nang ma- / 
aresto nila ang kumander|' £ 
nito na si Cpl. Domina- 

dor Alegre na noon «^ 
ay nasa labas. Ma- 


han ng BHB ang mga 
elemento ng (Citizens' 
Armed Forces Geo- 77” 
graphical Unit. 


Mga tropang Amerikano 


sa Bukidnon 


kontragerilya ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Bukid- 


N ktibong lumalahok ang mga tropang Amerikano sa mga operasyong 


non. Ito ang impormasyong ibinunyag ni Jorge “Ka Oris” Madlos, 


PTN 


tagapagsalita ng National Democratic Front (NDF)-Mindanao. Tinukoy ni 
Ka Oris ang aktibong papel na ginagampanan ng mga tauhang militar ng 
US sa mga operasyong kombat laban sa BHB sa kalibliban ng Bukidnon. 


Apat na magkakahiwalay na 
pangyayari ang unang tinukoy. 
Bandang kalagitnaan ng Pebrero at 
noong maagang bahagi ng Hulyo, 
may mga sundalong Amerikano na 
namataang lumalahok sa mga ope- 
rasyong kombat sa Quezon, Bukid- 
non. Ang naturang mga tropa, ka- 
sama ang isang yunit ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) ay 
nakasagupa ng isang yunit ng BHB 
at namasista sa mga residente sa 
lugar. Noong Abril at muli noong 
Setyembre, may namataan ding 
mga tropa ng US na kasama ng mga 
sundalo ng AFP sa Valencia at Ma- 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


laybalay na nagtatanung-tanong sa 
mga lokal na residente kung saan 
posibleng naroroon ang BHB at na- 
nanakot ng mga sibilyan sa lugar. 

Bukod sa nasabing mga ulat, 
nakatanggap din ang NDF-Minda- 
nao ng kahalintulad na imporma- 
syon mula sa mapagkakatiwalaang 
mga tao sa South Cotabato, Central 
Mindanao at mga prubinsya ng 
Davao. 

Lalu't lalong napasisinunga- 
lingan ng mga ulat na ito ang mga 
pahayag ng mga Amerikanong upi- 
syal na nagtatatwa sa aktwal na 
pagkakasangkot ng mga tropa nila 


Ang nakumpiskang 18 malala- 
kas na armas ay kinabibilangan ng 
sampung Garand, limang karbin, 
dalawang M16 at isang M14. Naka- 
kumpiska rin ang BHB ng isang 
radyong ICOM, maraming bala at 
mga gamit-militar (mga botang 
pangkombat, bakpak, ammo pouch 
at mga unipormeng militar). 

Pagkatapos ng matagumpay na 


reyd ay isinama ng BHB si Corporal 
“Alegre. Sa kasalukuyan ay iniim- 


N bestigahan siya kung may dapat 


siyang panagutan sa rebo- 
31^ lusyonaryong hustisya at 
Se “an sa sambayanan. Magla- 
Ks labas ng panibagong 
pahayag hinggil sa 
s x o En ang Merardo 
INN Arce Command sa 
““takdang panahon.@ 


sa mga operasyon sa Mindanao. 
Ang naturang mga ulat ay nagda- 
dagdag ng ebidensya na ang mga 
tropa ng US na kabilang sa Joint 
Special Operations Task Force 
(JSOTF)-Philippines ay sumasama 
sa mga yunit ng AFP na naglulun- 
sad ng mga operasyong kontra-re- 
bolusyonaryo sa isla. 

Ang mga insidenteng ito ay ma- 
linaw na tumutukoy sa nag-iiba- 
yong interbensyong militar at mga 
pasistang krimen ng US kasabwat 
ng mga lokal na tropang papet. 

Patuloy na inilalantad ng NDF- 
Mindanao ang mga insidente ng 
paglahok ng mga sundalong Ameri- 
kano sa mga aktwal na operasyong 
kombat sa bansa, laluna laban sa 
mga rebolusyonaryong pwersa at 
mamamayan. Inatasan ang mga lo- 
kal na kumand ng BHB sa Bukidnon 
na matamang subaybayan ang kilos 
ng mga sundalong Amerikano at 
ang paglahok nila sa mga kontra- 
rebolusyonaryo at kontra-mamama- 
yang aksyong militar. ABI 


11 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
CTUHR sa Cebu, tinitiktikan 


ter for Trade Union and Human Rights (CTUHR) sa Mactan City, Ce- 


Tuta ng mga ahenteng militar ang upisinang sangay ng Cen- 


bu. Nagsimula ang operasyong paniktik noong Setyembre kung sa- 
an ilang malalaking tao na nakagupit-militar at may nakasukbit na baril 
sa tagiliran ang palaging nagbabantay sa mga pumapasok sa upisina ng 


CTUHR. 


Ayon sa mga boluntir ng 
CTUHR, salit-salitan sa pagkuha ng 
mga litrato ang mga ahenteng mi- 
litar sa sinumang bumabagtas sa 
kaisa-isang daan patungong priba- 
dong compound na kinalalagyan ng 
upisina ng CTUHR-Cebu. Noong Ok- 
tubre 2, naglagay ang mga ahen- 
teng militar ng lamesa sa harapan 


ng compound habang nagdadaos ng 
pulong ang mga manggagawa sa 
nasabing upisina. Nagpulasan ang 
ibang ahenteng militar nang luma- 
bas ang mga manggagawa at kinu- 
nan din sila ng mga litrato. 
Simpleng pananakot lamang 
ito, ani Daisy Arago, Executive Di- 
rector ng CTUHR-Cebu. Layunin la- 


mang nito na pahinain ang kaloo- 
ban ng mga boluntir at manggaga- 
wa sa kanilang adhikain. Aktibong 
nagdadaos ng mga pagsasanay at 
edukasyon sa karapatang-tao ang 
upisina makaraang itatag ang lokal 
na sangay nito noong Abril. Aktibo 
ring sinusuportahan nito ang mga 
gawain ng Unity for Workers Rights 
(U4WR), isang malawak na organi- 
sasyon ng mga manggagawa at 
mga tagapagtaguyod ng karapa- 
tang-tao ng mga manggagawa. Ang 
U4WR ay itinatag bunsod ng mala- 
wakang tanggalan sa trabaho ng 
mga manggagawa sa Mactan Eco- 
nomic Zone (MEZ) na hinahagupit 
ng pandaigdigang krisis ng siste- 
mang kapitalista. ABI 


3 estudyante, iligal 
na hinuli ng militar 


giniit ng Free Zamboanguita 3 Movement 

ang kagyat na pagpapalaya sa tatlong es- 
tudyanteng arbitraryong dinakip ng mga mili- 
tar noong Oktubre 18 sa Zamboanguita, Ne- 
gros Oriental. Ang mga ito ay sina Maria Carla 
Alvarico, myembro ng College Editors Guild of 
the Philippines (CEGP); Karlo Cabahug, myem- 
bro ng League of Filipino Students-Cebu (LFS): 
at Glen Absin, estudyante ng University of Ce- 


bu. 


Dinakip sila ng mga elemento ng 79th IB 
pananaliksik, 
katuwang ang Kahugpungan Alang sa Ugma sa 
Gamay'ng Mag-uuma (KAUGMAON) kaugnay ng 
posibleng epekto ng jathropa (tubatuba) sa 
Ikinulong sila sa Zam- 
boanguita, Negros Oriental Police Station sa 
paratang na sila ay mga kasapi ng Bagong 
Hukbong Bayan. Sinampahan din sila ng ka- 


habang nagsasagawa ng 


naturang prubinsya. 


song rebelyon. 


Iginiit ng CEGP at LFS hindi lamang ang 
pagpapalaya sa tatlo kundi pati ang pagbaba- 
sura ng Dumaguete (City Regional Trial Court 
sa gawa-gawang kasong isinampa laban sa 


kanila. 


12 


5,000 mamamayan 
sa Mindoro, nagprotesta 


mimina ng nickel. 


ahigit 5,000 residente ng Mindoro ang naglunsad ng 
martsa-rali noong Oktubre 30 sa Calapan, Oriental 
Mindoro laban sa pagbibigay ng Department of Environ- 
ment and Natural Resources (DENR) ng Environmental 
Compliance Certificate (ECC) noong Oktubre 14 sa Intex 
Resources Corporation (Intex), isang kumpanyang nag- 


Nagdala ang mga nagpoprotesta ng mga kabaong na 
minarkahan ng simbolo ng Intex at litrato ni Sec. Lito 


Atienza ng DENR bilang tanda ng matinding pagkamuhi 


ng mamamayan ng Mindoro. 

Pinahintulutan ng DENR ang Intex na magmina ng 
nickel sa 11,216-ektaryang lugar na kalakhan ay water- 
shed area na pinagmumulan ng tubig ng mga ilog ng 
Mag-asawang Tubig at Bukayao. 

Maaagaw na ngayon ng minahan ang mayor na 
pinagkukunan ng tubig pang-irigasyon ng mga magsasa- 
ka sa 40,000 ektaryang palayan sa mga bayan ng Cala- 
pan, Naujan, Baco at Victoria. 


Pinamunuan ang martsa-rali ng Alyansa Laban sa Mi- 


na (Alamin). Dinaluhan ito ng mga estudyante, propesyu- 
nal, empleyado at mga upisyal ng lokal na gubyerno, mga 
organisasyong relihiyoso, mga organisasyong non-govern- 
mental at multisektoral at mga delegado mula sa mga 


AB bayan ng Victoria, Socorro, Pinamalayan at Naujan. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


Mga residente ng Hacienda 
Luisita, pinalalayas 


Incorporated (HLI) sa mga magsasaka at residente nito upang 


INE ng taning o dedlayn ang pamunuan ng Hacienda Luisita 


lisanin ang kanilang lugar. 


Umaabot sa 5,000 magsasaka 
ng HLI sa 2,000 ektaryang kanilang 
inookupahan ang napipintong 
palayasin. Naglabas ng memoran- 
dum noong Disyembre 18, 2008 
ang pamunuan ng HLI sa pangu- 
nguna ni estate manager Herman 
Gregorio Jr. para lisanin ng mga re- 
sidente ang Hacienda at itigil na 
ang pagtatanim. Nakatakda sana 
ang dedlayn noong Oktubre 30 su- 
balit napigilan ito ng mga residen- 
te sa pamamagitan ng kilos-protes- 
ta at ipinagpaliban ito sa Nobyem- 
bre 15, 2009. 

Sa kabilang banda, nagpahayag 
ng pangamba si Anakpawis Rep. 
Rafael Mariano na muling gagami- 
tin ng pamilyang Cojuangco, ang 
nagmamay-ari ng HLI, ang mga pu- 
lis at militar para sapilitang pala- 
yasin ang mga residente. Binatikos 
din ng mambabatas ang plano ni 
Danding Cojuangco, ang nagma- 
may-ari ng San Miguel Corp., na 
gawing training center ang isang 


bahagi ng asyenda para sa 2014 
Asian Games. 

Tila tinatakasan ni Danding 
Cojuangco ang kanyang pananagu- 
tan na ipamahagi ang lupa sa mga 
magsasaka, pahayag pa ni Mariano. 
Dagdag pa niya, hindi lingid sa ka- 
alaman ni Cojuangco na may Tem- 
porary Restraining Order (TRO) ang 
Korte Suprema laban sa ma- 
neydsment ng HLI noong 2006 
upang kanselahin ang Stock Distri- 
bution Option (SDO) kung saan sa 
halip na ipamahagi ang lupa sa 
mga magsasaka ay mga walang ha- 
lagang sapi ng HLI ang ibinigay. 

Hiniling ng mga magsasaka ng 
HLI na mamagitan si Sen. Benigno 
“Noynoy” Aquino III upang maipa- 
mahagi na ang mga lupa na mata- 
gal na sanang iginawad sa kanila. 
Sinabi ni Lito Bais, tagapangulo ng 
United Luisita Workers Union (UL- 
WU), na kung interesado ang sena- 
dor na ipamahagi ang lupa at 
bitawan ang isyu sa HLI ay dapat 


Kasalatan ng bigas sa Asia 


| a na ng gubyernong Arroyo na mapipilitang dagdagan nito 
ang inaangkat na bigas bunga ng pagkawasak ng maraming palayan 
dahil sa mga bagyong Ondoy at Pepeng. Di bababa sa 925,000 tonela- 
dang bigas ang nasira sa Pilipinas dahil sa magkasunod na bagyong ito. 


Subalit nanganganib ding mag- 
kulang ang suplay ng bigas sa 
ibang bansa sa Asia bunga ng pag- 
kasira ng milyun-milyong tonelada 
ng mga pangunahing produktong 
pagkain sa sunud-sunod na mga 
pagbaha at tagtuyot doon. Tina- 
tayang magreresulta ito sa pagtaas 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


ng presyo ng bigas at kakulangan 
nito sa pinakamahihirap na bansa 
sa mundo. 

Ang India, na kilalang isa sa 
mga nangungunang eksporter ng 
bigas ay nanganganib na mag-ang- 
kat ng mula 1.1 hanggang 3.8 mi- 
lyong toneladang bigas sa susunod 


makipag-usap na ito sa kanila at 
hindi sa kanyang tiyuhin na si Dan- 
ding Cojuangco. 

Sinabi naman ni Randall Echa- 
nis, deputy secretary-general ng Ki- 
lusang Magbubukid ng Pilipinas na 
may kabayaran ang ambisyon ni 
Aquino sa kawalang pakialam at 
aksyon niya sa napipintong ded- 
layn ng HLI. Hindi maaaring idahi- 
lan ni Aquino ang maliit na sapi ng 
kanilang pamilya sa asyenda. Kung 
mataas ang kanyang hangad na 
maging pangulo ay dapat kayanin 
niyang resolbahin ang ganitong 
usapin, dagdag pa ni Echanis. 

Muling ipinanawagan ng KMP 
na ibasura ang Comprehensive 
Agrarian Reform Program with 
Extension and Reforms na siyang 
may pakana ng panlilinlang sa mga 
magsasaka. Igiinigiit nila ang tu- 
nay na repormang agrayo sa ilalim 
ng Genuine Agrarian Reform Bill at 
ang pamamahagi na ng lupain ng 
HLI sa mga magsasaka. 

Isang araw bago ang dedlayn 
ng pagpapalayas, gugunitain ng 
mga magsasaka ang ika-limang 
taong anibersaryo ng masaker na 
naganap noong Nobyembre 16, 
2004 kung saan 12 magsasaka at 
dalawang bata ang pinatay ng mga 
militar, pulis at goons ng mga Co- 
juangco. ABI 


na taon upang punuan ang kakula- 
ngan nito sa bigas dulot ng tag- 
tuyot. Hindi rin matiyak sa ngayon 
kung mag-eeksport ng bigas ang 
China, na siyang may hawak ng ka- 
lahati ng suplay ng bigas sa daig- 
dig. Di rin sigurado kung maglulu- 
was ang Thailand ng sobra nitong 
suplay ng bigas. 

Ang krisis sa bigas at iba pang 
pangunahing pagkain noong 2008 
ay nagbunsod ng kaguluhan sa di 
bababa sa 30 bansa. Kinontrol no- 
on ng Thailand, Vietnam at India, 
ang pinakamalalaking prodyuser ng 
bigas, ang kanilang suplay ng butil 


13 


na ito upang protektahan ang sariling konsumo. Sa 
Pilipinas, pumila nang mahaba ang mamamayan 
upang makabili ng bigas na mababa ang presyo at 
kalidad habang itinatago naman ng mga manga- 
ngalakal ang suplay. 

Ang napipintong panibagong krisis sa bigas ay 
pinatingkad lamang ng pagsalanta ng mga bagyong 
Ondoy at Pepeng. Subalit ang mas malalim na pi- 
nag-uugatan nito ay ang kabiguan ng rehimeng Ar- 
royo na tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na lu- 
pang taniman at sapat ding suporta sa mga magsa- 
saka. Sa halip, walang awat pa ang pagpapahintu- 
lot ng rehimen ng malawakang pagpapalit-gamit 
ng mga lupaing agrikultural. 

Mahigit 1.5 milyong ektarya na ang napupunta 
sa agribisnes mula noong 2005, ayon sa Philippine 
Agricultural Development and Commercial Corpora- 
tion. Karamihan ng mga ito ay nakatuon sa mama- 
haling mga tanim na pang-eksport (high-value 
commercial crops) sa halip na palay at mais. Mala- 
la pa, kamakailan lamang ay inaprubahan ng gu- 
byernong Arroyo ang paggawad ng tatlong milyong 
ektarya sa mga dayuhang agro-korporasyon, kabi- 
lang ang 60,000 ektarya para sa Pacific Bio-Fields 
Corp. ng Japan. Pinayagan din ng Department of 
Environment and Natural Resources na eksklusi- 
bong gamitin ang 375,091 ektaryang lupa para sa 
Jatropha (tubatuba), halamang pinagkukunan ng 
panggatong, at nagbukas pa ng dagdag na 30 ek- 
tarya para isubasta sa publiko. 

Malala na ang naging epekto nito. Mula dekada 
1990 ay nabawasan na ang mga palayan nang 
87,000 ektarya samantalang ang maisan ay naba- 
wasan nang halos 300,000 ektarya. Dahil sa ibi- 
nunsod nitong kakulangan ng produktong palay, di 
bababa sa 10% ng bigas na kinokonsumo ng mga 
Pilipino ay inaangkat na mula sa labas ng bansa. Sa 
ngayon, ang Pilipinas na ang pinakamalaking taga- 
pag-angkat ng bigas sa buong mundo. ABI 


Dumarami ang mga dukha--Ibon 


MAS dumami ang nagsasabing sila'y dukha batay sa 
sarbey ng Ibon Foundation nitong Oktubre matapos 
maranasan ng bansa ang lupit ng mga bagyong Ondoy 
at Pepeng. 

Ang sarbey ay isinagawa sa buong bansa noong 
Oktubre 2 hanggang 8 at may kinapanayam na 1,496 
katao. Ipinapakita sa sarbey na pito sa bawat 10 ka- 
tao o 71.4% ay tumuturing sa sarili bilang dukha. Tu- 
maas ito nang 4% kung ihahambing sa resulta ng sar- 
bey ng Ibon noong Hulyo. Karamihan sa nakapanayam 
ay mula sa Metro Manila na may naitalang 62.4% na 
resulta. Mas mataas ito nang 13% kung ihahambing sa 
naitala sa rehiyon noong Hulyo na 49.5%. 

Ipinapakita din sa sarbey na 57% ng mga nakapa- 
nayam ay may pagtingin na ang kita ng kanilang pa- 
milya ay hindi sapat sa kanilang mga pangangaila- 
ngan. Tumaas ito nang 4% kung ihahambing noong 
Hulyo. [AB 


Pilipinas, hindi makatatanggap 
ng 52 milyong ayuda militar ng US 


HINDI matatanggap ng gubyerno ng Pilipinas ang 52 
milyong ayuda militar mula sa gubyerno ng US nitong 
taon dahil sa talamak na rekord nito sa paglabag sa 
karapatang-tao. Ito ang ibinunyag ni Rep. Neri Col- 
menares ng Bayan Muna na kararating lamang mula 
sa kanyang pagbyahe sa US kung saan nakausap niya 
ang mga upisyal ng US State Department. 

Malamang din na hindi matatanggap ng Pilipinas 
ang ayuda-militar mula sa US sa taong 2010 dahil, 
ayon kay Colmenares, nagpasa ng isang resolusyon 
ang House of Representatives na ibibigay lamang nito 
ang ayudang militar na nagkakahalaga ng 52 milyon 
kung matutupad ng rehimeng Arroyo ang tatlong kun- 
disyon hinggil sa pagtalima sa karapatang-tao. 

Ito ay ang pagpapatupad sa mga rekomendasyon 
ni United Nations Special Rapporteur Prof. Philip Al- 
ston kung papaano matitigil ang mga kaso ng ekstra- 
hudisyal na pamamaslang at pagdukot; ang pag-im- 
bestiga at paglitis sa mga tauhan ng militar na ina- 
akusahan ng paglabag sa karapatang-tao, at ang 
pagtigil ng AFP ng pananakot at pandarahas sa mga 
kasapi ng mga ligal na organisasyon at mga nagtata- 
guyod ng karapatang-tao. 

Kabilang sa mga nirerekomenda ni Alston na 
isakdal para sa malalang paglabag sa karapatang- 
tao si Gen. Jovito Palparan, na isa na ngayong kon- 
gresman. [AB 


ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


SA IBAYONG DAGAT KP 


Gera ni Obama 
sa Afghanistan 


gang 13,000 tropa sa Afghanistan. Dagdag ito sa 21,000 tropa na 

ipinadala roon noong Abril. Sa kabila ito ng lumalakas na pandaig- 
digang batikos sa gera sa Afghanistan at sa harap ng intensyon ng Ger- 
many at ilan pang kaalyado ng US na iatras na ang mga tropa nila ro- 
on. 


Tawo. ni Pres. Barack Obama ng US ang pagpapadala ng karagda- 


Ang naturang mga sundalo ay malawakang batikos ang pagkaka- 
bukod pa rin sa mahigit 40,000 gawad sa kanya ng premyong ito 


pang tropa na hinihiling ni Gen. 
Stanley McChrystal, punong 

kumander ng mga pwersa g 

ng US at NATO sa Afgha- p% 

nistan. Noong Agosto, p 
nagsumite siya ng ulat 
kay Obama at sa NATO 
na nagsasaad na kung 
hindi magpapadala ang US 
ng karagdagang mga 
tropa sa lalong madaling 
panahon ay mabilis 
nang makapananaig ang 
Taliban sa Afghanistan. 

A n g 
13,000 
sundalong 
ipadadala 
ngayon ay 
tinataguriang 
mga “suportang 
tropa”—mga in- 
hinyero, tauhang 
medikal, military police 
at iba pang umano'y di 
kombatant na ipinapakat pa- 
ra raw kabigin ang kalooban ng 
mamamayang Afghan. 

Ang hindi iniaanunsyong pag- 
pakat na ito ay inaprubahan ni 
Obama nitong Oktubre, ilang araw 
lamang matapos igawad sa kanya 
ang Nobel Peace Prize dahil 
umano sa kanyang mga “natata- 
nging pagsisikap para patibayin 
ang diplomasya at pagtutulu- 
ngang internasyunal.” Umani ng 
ANG BAYAN Nobyembre 7, 2009 


sa harap ng pinag-ibayong pang- 


gegera ng US sa Afghanistan. 


Sa panibagong pag- 
pakat na ito, ang ka- 
) buuang bilang ng mga 
pwersa ng US sa Iraq 
at Afghanistan ay hihi- 
git na sa rurok nang pa- 
lakihin ang pakat sa Iraq 
noong 2007 at 2008. Ni- 
tong pagpasok ng Oktubre, 
nasa 65,000 na ang pwersang 
Amerikanong nasa Afghanistan 
at nasa 124,000 naman sa 
Iraq. Noong kasagsagan 
ng pagpapaigting ng 
gera sa Iraq, nasa 
26,000 ang tro- 
pa ng US 


SN, S a 

cr 

Ca Afgha- 
7 [pI nistan at 


160,000 
naman ang sa 
Iraq. 
Samantala, 
dahil sa malakas 
na batikos sa pagpapatuloy at 
pagpapasidhi ng gera ng US sa 
Afghanistan, pinagtatalunan pa 
sa Washington ang mas malaking 
deployment na hinihiling ni Gene- 
ral McChrystal. Mainit ding pinag- 
tatalunan sa Washington ang lu- 
malakas na pusisyon na dapat 
nang magbalangkas ang US ng es- 
tratehiya ng pag-atras mula sa 


US, binalaan 
sa paggamit 
ng mga drone 


inalaan ng United Nations 

(UN) ang US hinggil sa dami 
na ng napapatay sa pang-aatake 
ng mga drone pangunahin sa 
Afghanistan at Pakistan. Ang 
mga drone ay mga eroplanong 
walang piloto at kinokontrol mu- 
la sa malayo. Bukod sa mga 
drone na ginagamit sa paninik- 
tik, may mga drone din na pang- 
atake at may mga dalang bomba 
upang salakayin ang mga parti- 
kular na target. 

Mula nang manungkulan si 
US Pres. Barack Obama ay duma- 
las na ang pang-aatake ng mga 
drone sa mga lugar na sinasabi 
nilang “pugad ng mga terorista” 
sa hangganan ng Pakistan at 
Afghanistan. 

Umaabot na sa 600 katao sa 
hilaga-kanlurang Pakistan pa la- 
mang ang napapatay na ng mga 
drone mula Agosto 2008. 

Ayon kay Prof. Philip Alston, 
pangunahing tagapag-ulat ng 
UN hinggil sa ekstrahudisyal na 
pagpatay, dapat ipaliwanag ng 
US ang ligal na batayan ng 
pang-aatake nito sa mga indi- 
bidwal gamit ang mga drone. 
Ang US, aniya, ang may respon- 
sibilidad na tiyaking hindi naga- 
gamit ang mga drone sa ar- 
bitaryo at ekstrahudisyal na 
pagpatay. Dagdag niya, dapat 
ding managot ang US Central In- 
telligence Agency (CIA) sa inter- 
nasyunal na batas na nagbaba- 
wal sa arbitraryong pagpatay. 
Ang CIA ang tumutukoy sa mga 
tao at komunidad na pinatatar- 
get sa mga drone. ABI 


15 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XL Blg. 21 
Nobyembre 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Malalaking mandarambong, palayasin! 


ang idinulot ng huling magkasunod na mga bag- 

yo kung gaano katindi at kalawak ang pangwa- 
wasak, paghihirap at pagdurusang dinaranas ng bayan 
sa kamay ng malalaking komersyal na pagmimina, 
pagtotroso at iba pang mapandambong na negosyo ng 
malalaking kapitalistang dayuhan at lokal. Malaon at 
paulit-ulit na itong napatutunayan sa kasaysayan ng 
bayan. 

Sa kabila ng pananalanta ng mga kumpanyang ito, 
sila ang patuloy na binibigyang-prayoridad ng nagha- 
haring papet na estado. 

Kabilang ang Pilipinas sa limang bansa sa buong 
daigdig na may pinakamayayamang deposito ng mine- 
ral. Ikalawang pinakamayaman ito sa ginto, pangat- 
long pinakamayaman sa tanso, at pang-anim sa chro- 
mite. Kabilang ang bansa sa sampung nangungunang 
pinagkukunan ng mga mineral na ito. Mayaman din 
ang bansa sa pilak, nickel, marmol, limestone, clay (lu- 
wad) at feldspar. 

Ngunit ang malalaking dayuhan at kumprador na 
kumpanya sa pagmimina na humuhuthot nito at ang 
mga kasabwat nila sa naghaharing uri ang tanging na- 
kikinabang sa yamang mineral ng bayan. 

Ang Philippine Mining Act of 1995, na nagbi- , 
bigay ng ibayo pang mga pribilehiyo sa mga dayu- j 
hang kumpanya sa pagmimina ay puspusang iti- 
nutulak mismo ni Gloria Arroyo, na isa sa mga 
pangunahing nagbalangkas ng batas na ito no- 
ong siya'y senador pa. Pinahihintulutan nito 
ang pagpasok at operasyon ng mga minahang “4 
100% pag-aari ng mga dayuhang kumpanya at 
ang pagmimina nang hanggang 75 taon sa hanggang 


Ner ng matindi at malawakang kapinsala- 


Pagmimina ng coal 
sa Surigao del Sur 
PAHINA 4 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Malaking baha 


sa Laguna at NCR 
PAHINA 8 


tig-81,000 ektarya bawat konsesyon at hanggang tig- 
400,000 ektarya bawat kumpanya. Lubusan silang ini- 
lilibre sa buwis sa kita. Pinoprotektahan ang kanilang 
puhunan, at may laya silang iuwi ang lahat ng kani- 
lang tubo at kapital. Noong 2003, naglabas pa si Ar- 
royo ng Executive Order 270 (National Policy Agenda 
for Revitalizing Mining in the Philippines) para ibayo 
pang mapadali ang proseso ng pagpapahintulot ng 
papet na gubyerno sa malakihang dayuhan at kompra- 
dor na pagmimina. 

Ang kaakibat ng malakihang komersyal na pagmi- 
mina na malawakang pang-aagaw ng lupang ninuno, 
pinsala sa kapaligiran at pagkawasak ng kabuhayan ay 
nagbubunsod ng malakas na pagtutol ng mamamayan. 


Sa harap nito, pagkaupong-pag- , 
kaupo ni Arroyo noong 2001 ay 
agad gumawa ng pagtatayang pag 


panseguridad ang Ma- 


lacahang sa mga 


ie BP 
IS KEGN 


NAS, 


a N 
i 


18 armas, nasamsam 
sa ComVal 
PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


